




















4 í 
yN 
| BUDDUGOLIAETH 
Y MS ; Hyb 
/” COR CYMREIG 
^ * YN Y | 
a oo BM a y ” 1 
CRYSTAL , PALACE 
"^ Ym-18Y9iwT8, 
* 4 sd awc ' jx ' a Y p 
Man Ilawer iawn o ieithoedd, 
Yn bod o fewn y byd, 
; Rhai feddant ar bob adeg. 
Enwogtwydd mawr 0 hyd; 
b^ Onderaaor enwog ydynty ^^ 
y Ac 6r mor fawr eu bri; 
Ha Ŵ i 
li Ŵ : i tan, 
“ ï 











5 
'Mwy anwyl a mwy enwog 
Yw'r hen Gymraeg i mi: 
Hen Gymru 'nawr i mi, 
Hen Gymru 'nawr i mi, 
Mwy anwyl a mwy enwog, 
Yw'r hen Gymraegii mi.* 


& 
Os gwelwyd ambell Gymro, 
Am wneyd ei hun yn Sais, 
“Nol myn'd i wlad estropol; 
Y Saeson mawr eu trais, 
Gan ddechreu gwadu yno, 
Hen iaith y Cymry*cu; 
Ond, gwaded ef a fyno, 
| Yr hen Gymraeg i mi: 
Hen Gymru 'nawr i mi, 
Hen Gymru 'nawr i mi, 
” Ond, gwaded ef a fyno, 
Yr hen Gymraeg i'mi. 


Fr 


Po bawn i wedi dysgu, 

Holl ieithoedd glân y llawr; 
Â gallu siarad ynddynit ' 
. —Yynd&ytlym ar bob awr ; L 
Nis gallwn byth annghofio 

'R iaith gyntaf ddysgais i, 
O na, mwy anwyl fyddai 

Yr hen Gymraegi mi: 

Hen Gymru 'nawr i mi, 
Hen Gymru 'nawr i mi, 
O na, mwy anwyl fyddai 
Yr hen Gymraeg i mi. 








8 
i Mae'r awel gref wrth dramwy 
Trwy goedydd Gwalia gu, | y 
Â'r gornant fach risialaidd, 
| Yn dweyd Cymraeg i mi: 
| A'r chwim afonig fechan, 
F^. — . Cymraeg ef chân yw hi; 
tw , Wel, bellach miriau ganaf, 
“ Yr hen Gymraeg i mi: 
Yr hen Gymraeg i mi, 
ŵ Yr hên Gymraeg i mi, 


Ny £ 
| Wel, bellach minau gânaf, 





“ Yr hen Gymraes i mi,” 





ŵ 
Anturiodd ein cantorion—i fyny, 
- i Dan “ faner” y Brython; 
Hin Caradog, eurog wron—anwyl, 
Pan doi'r egwyl, oedd y Pendragon. 


dyw 


L Cywjr ei dôn oedd “ Côr y D&” —— 
yny Crisial” br i 

Hedai ei nwyf hyd y ne',—a'n goglais 

Â wnai'r hyfrydlais pan ar y “frawdle.” 


E darawodd dy orhoian—heidiau 
“Dysgybledig ” Proudman 

Yn fud—ond clyw lef pan—aruthr«lyrfa.” 

y” “ Eneore ” hon dora i'n cewri'n daran! 








í |" 
— Ha! “Garadog ^adyA€ Gôr” ydyw,—n gwn J- 
5 ì 

A Nad 0es/gôr o'i cyfryw; 


Côr Mayr MS Fawr” ef yw,—cyhoeddwyd-| 
Bedyddiwyd e'n “ Gôr Mawr y Byd” heddyw. 


_— bo SI | CARNRLIAN. | 


WD 


y i. 


”, 








HA ' fre Walia. Wiwlon,—6uro'r byd, - 
Cario'r bêlt mae'th feibion; 
E brawf eu hawl i'r Wobr hon, 








Anturiaeth dy gantorion. o ì 

Drwy*y byd yn dra buan,—e gludir, 

Dy glodydd gwiw allan ; 

Pawb mw y—ïe, o beb Mc. NW | F 
' » Gapiant am Weld dy Gwpan. ' WET Î 
Merthyr. ABRAM FARDD. g... 'Ê 
i | 
Ê a î 
( SN 
i î; ^ * 


Ad U * “G 





